


જાગૃત ઉજાગણ 





ગુજરાત રાજ્યમા વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા સાર્વત્રિક વરસાદ પડી રહ્યો છે , ગત રવિવારે 
રાજ્યના ૧૪૧ તાલુકામા ૧ થી ૯ ઇંચ સુધીનો વરસાદ પડયો જયારે €૦ તાલુકાઓમાં એકથી વધુ 
ઈન્ચ વરસાદ પડ્યો છે. સૌથી વધુ વરસાદ ગીરના જંગલ વિસ્તારમા નવ ઇંચ નોંધાયો છે , જેના 
કારણે જંગલોમાંથી નિકળતી તમામ નદીઓમા ઘોડાપૂર આવતા કિનારા પરના ગામડાઓમાં 


પાણી ઘુસી ગયા છે. નર્મદા ડેમના ૧૦.૧૫ લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવતા પર ગામો એલર્ટ 


કરાયા છે. કડાણા ડેમમાંથી પણ ૪.૨૪૭ લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાતા મહી નદી છલોછલ વહી રહી 
છે. 

હાલ ગુજરાત રાજ્યમાં અતિવૃષ્ટિના કારણે પાકોનુ ૫૦% થી વધુ નુકશાનના અહેવાલ મળી 
રહ્યા છે. 


આકડાઓ ના અહેવાલ મુજબ સમસ્ત ગુજરાતમા ૧૧ ૩%વરસાદ વરસી ચુક્યો છે. 


ગુજરાતમાં વરસાદ ના કારણો પર દ્રષ્ટિપાત કરીએ તો એના મુખ્ય ચાર કારણો છે જેના થકી 
સમસ્ત ગુજરાતમા વરસાદ વરસી રહ્યો છે . 


૧. મોનસૂન ટ્રફ, જે રાજસ્થાન ઉત્તર પ્રદેશ અને પશ્ચિમ બગાળની ખાડી સુધી લબાયેલી છે, 
પણ આ ટ્રફ દક્ષિણમા સરકે એટલે ત્યારે તેનો પશ્ચિમ છેડો રાજસ્થાન એમપી ની આસપાસ હોવાથી 
ગુજરાતમા સારો વરસાદ પડયો છે . 


૨. લો પ્રેસર, જે બંગાળની ખાડી પાસે રચાય છે અને પશ્ચિમ ઉત્તર પશ્ચિમમાં આગળ વધે છે . 
આ સીસ્ટમ ઊત્તર પશ્ચિમ, એમ પી, દ. રાજસ્થાનમા પહોચે છે ત્યારે ઉત્તર ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર અને 
કચ્છમા ભારે વરસાદ પડે છે . 


૩. અપર એરસકયુલેશન, જે ઉત્તર -પૂર્વઅરબ સાગર અને તેને જોડાયેલા સૌરાષ્ટ્ર - કચ્છના 
ભાગોની આસપાસ રચાતુ હોય છે જે સૌરાષ્ટ્ર -કચ્છમા ભારે વરસાદ આપે છે . 


૪. ઓફ શોરટ્રફ, હળવા દબાણની પટ્ટી જે દક્ષિણ ગુજરાતના કિનારેથી કેરળ સુધી જોવા મળે 


છે તે કોકણ થી થઈ દક્ષિણ ગુજરાત સુધી સક્રિય હોય ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાત અને આસપાસના 
વિસ્તારોમા ભારે વરસાદ આપે છે. 


તાલુકા કક્ષાએ પણસોરા ખાતે ઉજવાયો ૭૧મો વન મહોત્સવ 


90 5સ9 $$૬1 ૫. 


_17જુ ઉક્ષ 


યાદ 


ગુજરાત રાજ્ય મા સતત દર વર્ષે ઉજવાતા વન મહોત્સવ અતર્ગત ર મા ૭૧ વ 
મહોત્સવ પૈકી તાલુકા કક્ષાનો વનમહોત્સવ પણસોરા ખાતે ઉજવાયો . 


વરસાદ આવે અને વૃક્ષા રોપણ કાર્યક્રમ કરવામાં આવે તે માટે સહુ ને પ્રોત્સાહિત કરવાની 
આગવી જરૂરિયાત છે , અને તે પ્રજા વચ્ચે રહી ને કરવામા આવે એવી સિસ્ટમ વન વિભાગ દ્વારા 
સતત કરવામાં આવે છે. રાજ્ય બાદ જિલ્લા અને પછી તાલુકા કક્ષાએ વન વિભાગ ની નર્સરી માં 
પ્રકૃતિ અનુરૂપ તૈયાર કરાયેલ રોપ ના ઉછેર માટેનું વિતરણ અને તેનુ રોપણ કરવાનું સુદર કાર્ય રૂપે 
૭૧મો વનમહોત્સવ આ કોરોના મહામારી વચ્ચે પણ તાલુકા કક્ષા એ પણસોરા ખાતે ઉજવાયો . 


આ પ્રસંગમાં ઉમરેઠ મામલતદાર ઝેડ.વી.પટેલ, તાલુકા પંચાયત ઉમરેઠના નાયબ ચીટનીસ 
અનીલભાઈ ચૌહાણ, (/.1.».) એ. બી. ચાવડા, ઉમરેઠ રેન્જ ફોરેસ્ટઓફિસરડી. કે. મકવાણા, 
નિવૃત [ર.£..૦. રાણા, આણદ જીલ્લા સો મિલ એસોસિએશન પ્રમુખ જયંતિભાઈ પટેલ, જેઓ 
ગુજરાત ટીમબર મરચન્ટ ફેડરેશન ના પણ ઉપ પ્રમુખ છે. ઉમરેઠ સો મીલ એસોસિએશન પ્રમુખ 
મોહનભાઈ પટેલ, પણસોરા સો મિલ એસોસિએશન પ્રમુખ શંકરભાઇ પટેલ અને પણસોરા ગ્રામ 
પચાયતના સરપચ વસાવા મગળભાઇ લલ્લુભાઈ ઉપસ્થિત રહેલ હતા. દરેક મહેમાનોને 
તુલસીની ટોકરી અર્પણ કરી સ્વાગત કર્યું અને ત્યારબાદ ઉમરેઠ મામલતદાર અને આણદ જીલ્લા સો 
મીલ એસોસિએશન પ્રમુખશ્રી જયંતીભાઈ દ્વારા આ પ્રસંગ અનુરુપ ખુબ જ સુદર પ્રવચન અને 
માર્ગદર્શન પુરુ પાડેલ . કાર્યક્રમના અતમાં રાણા સાહેબે બધાનો આભાર વ્યક્ત કરેલ અને આવેલ 
મહેમાનોના હાથે વૃક્ષારોપણ કરાવી કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. . 


યુવાસઘની કૃષિ અને પર્યાવરણ ટીમ નુ મિશન ગ્રીન ઇન્ડિયા નું પણ અદભુત કાર્ય ગામે ગામ 
કરવામાં આવે છે, ત્યારે ઉપરોક્ત તાલુકા લેવલ જેવા કાર્યક્રમ આપણા સમાજ ના લીડરો આમ 
જનતા પાસે પણ કરાવે તો અતિ સુદર કાર્ય શક્ય બને એમ છે. હરિયાળુ સાથે લાકડા ઉપજ આપતુ 
ભારત બને તે આત્મનિર્ભરતા સહુ દાખવે એવી શુભ ભાવના સહુ મા હોવી આવશ્યક છે. 


વૃક્ષ નુ મહત્વ અને તે વિકાસ સાથે નો જ એક હિસ્સો છે માટે કહેવાયુ છે, "ગ્રોઇંગ ટ્રી ઈઝ ધી 
સિમ્બોલ ઓફ પ્રોગ્રેસીવ નેશન..' 


01૦|॥લુ ("૦૦ 15 ૩]/11101૦€ ૦1 [૩'૦લ₹૦૬ડાં૪૦ 1ત॥|1૦11.. 
શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત. 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા” ૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


પૃથ્વી, સૂર્ય, ચદ્ર, ગૃહો અને આકાશ ગગાના તારાઓ ની ગતી આધારિત 
જ્યોતિષ વિજ્ઞાન ના કેલેન્ડર ને શુ કહેવાય છે... ?? 
સાચો જવાબ ઃ પચાગ (તિથિ, વાર, નક્ષત્ર, યોગ અને કરણ) 


સાચો જવાબ આપનાર વિજેતા : મયુર તુલસીભાઈ સાખાલા - ચીખલી, 7383235001. 


ટીવી પર આવતી હિંદુ સસ્કૃતિની મહાન ગાથા, 
રામાનંદ સાગરની "રામાયણ" સીરીયલ ના સગીતકાર કોણ હતા...?? 
આજના પ્રશ્ન નંબર ૯૪ માટે જુઓ આજની સમાચાર વિડિયો ક્લિપ. 
આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧ ર વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 














શ્રી અ. ભા. ક. ક. પા. યુવાસઘ 
નમદા કાઉન્સિલ 
: મહાત્મા ગાધી રિજિયન : 


મહાત્મા ગાંધી રીજીયન ના એગ્રીકલ્ચર કમિટી ના કન્વીનર તુલસીભાઈ ભગત ના નાના 
ભાઈ નરેન્દ્રભાઈ ભગત જે ગોતા સમાજના સક્રિય સભ્ય છે, તેમણે તેમના જન્મદિવસ નિમિતે 
વૃક્ષારોપણ કર્યું હતુ. 


તુલસીભાઈ છેલ્લા ૪ વર્ષે થી મહાત્મા ગાધી રીજીયન ના પર્યાવણ સમિતિ ના કન્વીનર છે, 
તેઓ ખુબ જ ઉમદા કાર્ય કરી રહ્યા છે. દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન વૃક્ષારોપણ અગે યુવાનોને 
પ્રેરણા આપતા રહ્યા છે . 


તુલસીભાઈ નો આ તેમના પયાવરણ હિત ના કાર્ય માટે ખુબ ખુબ આભાર. 
॥/ઉરર, ૩૨૦ - નરેશ રત્તાણી (નરોડા) 
1€11 - [/00ઉરિ. 


મ કલક 


ના જે 
પા મ. 
જિ "25158 ય ઝી" 


(1010303 4111 )/૦ઢ।૦, 71/06 ॥021 1/1121૦€/1- ૦૦-1-20 - 41101817૫70 
આશિષ એન્ટરપ્રાઇઝ, બીલીમોરા, કચ્છ મા દેવપર (યક્ષ) 


હાલમા અમદાવાદ શહેરમા રેપિડ ટેસ્ટ મા ભાગ લઈ કોરોના વોરિયર્સ તરીકે યોગદાન આપી 
રહ્યા છે. 


સમયોચિત સેવા કરવાના મળેલ અવસર માટે તેમને અભિનદન અને ઈશ્વર તેમને સ્વસ્થ અને 
સુરક્ષિત રાખે એવી શુભકામના.... 


પ્રેરણાત્મક ... આપણે સૌએ અપનાવવા જેવુ ... 


તા:-૦૨/૦૯/૨૦૨૦ 


પ્રતિનિધિ :- નિલેશ સુરાણી, તલોદ. 
પોતાના ૦૨-૯-૨૦૨૦ ના રોજ જન્મદિવસ નિમિત્તે સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના આજીવન સભ્ય 
બની સમાજ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ અને લાગણી વ્યક્ત કરી છે. 
શ્રી સમાજ અને યુવાસઘ તેમનો આભાર સાથે જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેરછાઓ પાઠવે છે. 


અવસાન નોધ 


સ્વ. કાન્તાબેન દાનાભાઈ ભીમાણી, ઉમરઃ ૬ ૮ વર્ષે, કચ્છઃ દેવપર (યક્ષ), હાલેઃ બાલેસર(ઓરીસ્સા) 
સ્વ. દેવકીબેન બચુભાઈ ગોરાણી, ઉમર : ૭૪ વર્ષ, કચ્છ : દેવપર (યક્ષ), હાલે : બેંચી (પ.બ.) 
સ્વ. હંસાબેન ધનજી માનાણી, ઉમર : ૭૪ વર્ષ, કચ્છ : વિરાણી મોટી, હાલે : રાયપુર ( છ.ગ.) 


સ્વ. હરજી વાલજી રામાણી, ઉમર : ૮૦ વર્ષે, કચ્છ : દેસલપર (ગુતલી), હાલે : હૈદ્રાબાદ 
સ્વ. પાનબેન રવજી ડાયાણી, ઉમર : ૯૮ વર્ષ, કચ્છ : સાગનાળા, હાલે : નાગપુર 
સ્વ. રમેશ કેશવલાલ લખાણી, ઉમર : ૪૨ વર્ષે, કચ્છ : દયાપર, હાલે : સલાલ (૬10 
સ્વ. રતિલાલ ભીમજી રામાણી, ઉમર ઃ ૬૪ વર્ષે, કચ્છ : રામપર (રોહા), હાલે : બાલોદ 


